


fh Myfi a.briodais y morwr hoff ryw, 
| Sy'n cyrchu dros eigion am foddion im” 
; Ac er fod aur genyf, ac arian yn stôr, 


| Mae'r gwyntoedd yn chwythu, mac'r tônau 
ed Tm SWM ; 
“7. Mae'r haul yn machludo, a'r nos y n neshau, 
|. ' A gollwng yr awen i'r awel mae'r Iôr, 

A4. A'm priod heb loches yn mynwe s y môr. 


————— 


FU ; 
| * Yr haul i'r gorllewin a welaf ya ffoi, 

A llenir tywyllwch dros bawb, yn ymdoi; 

, A gollwng yr awen i'r awel mae'r Iôr, 

|. 2 .A'm priod heb loch&& yn my nwes y môr. 


: Mae'm priod heb loches yn mynwes y môn 











6y» 





Mae'r nos' yn dra thywellj a'r gwlaw sydd - - 
yn oer, (a 
ÂA'y cwmwl yn cuddio pob seren a lloets 
— A gollwng yr awen i'r awel mae'r Iôr, 
A'm priod heb loches yn mynwes y môr. 


Pa fodd gallaf gysgu ar wely o blu, 4 
A theimlo corwyntoedd yn siglo fy nhŷ; - 
Ac er fod aur genyf ac arian yn store, A 


Mae'm priod heb loches yn mynwes y môr. êl 
Wrth glywed y tonau yn golchi y lan, da 
A'r gwyntoedd yn rhuo yn nghlochdy y llan, i 
Pa fodd gallaf gysgu, er cael pob rhyw StOxe , 
A'm priod heb loches yn mynwes y môr. 7 


Mae'r nos yn dra thywell, mae'r tywydd | 
yn fawr, A jx. 
A ^'r gwlaw yn dylifo felafonilawr, 2. 
A_ gollwng yr awen i'r awel mae'r Tôr) | 
A'i 'n: priod heb TER yn mynwes 1 môr 


Maer mellt yn ymwibio drwy E. ybra 
er braw, 

.A'r da tan. yn rhno uwch ben! y môr draws. Fo. 
iA gollw "ng yr awen i'r awel mae'r Ior, “ 
A'm pric 'd heb loches yn mynwes y môr. *_ 
b4 
Wel, wae h.i'mi dewi a huno mewn hedd, 

A'm plant yn fy mynwes yn siriol eu gwedd». 

Yn gollwng _ yr awen i'r awel mae'r Ior, ' 

| Ond gall fod ' yn lloches yn mynwes y môr. >>! 





Xi 
rw 
& 


| A thegwch fy ngruddiau fel blodau yr ardd. 
Ar ol fy:mhriodi fy ngado a wnaeth; 


'A thegwch fy ngruddiau fel blodau yr a ardd. 


'Mae ef wedi myned dros foroedd yn awr, 


















GWRAIG 





Mi gefais fy magu heb brofiad o gam, 

Yn gu ac yn anwylar fronau fy man, 

* thyfaisi fyny yn heinif a hardd, 
thegwch fy ngruddiau fel blodau ,yr ardd. 


Mi gefais fy hoffi gan lencyn llawn, gwres, 
A chyda'r mwyneidd-ddyn priodi a wnes; 
Yr oeddwn pryd hyny yn hynod o hardd, 


Yn filwr fe dyngodd,—i'r fyddin yr aeth; 
Yr oeddwn pryd hyny yn hynod o Hardd, 


A. minau a'i blentyn yn llwydaidd ein gwawr; 
W rthfeddwl am dano fy ngruddiau oedd hardd 
Sy'u awr wedi gwywo fel blodau yr ardd. 


Mae ef yn y fyddin yn ymladd mewn braw, 
A saethu'r gelynion sy'n gwau ar bob llaw, 
Wrth feddwlum dano fy ngruddiau oedd |, 
Sy'n awr wedi gwywo fel blodau yr ar 






















4 


'Mae ef yn y fyddin yn gweled y gwaed bb 
Yn rhedeg fel afon dros gefnau ei draed ; 
Wrthfeddwlamdano fyngruddiau oedd hardd 
Sy'n awr wedi gwywo fel blodau yr ardd. / 


Mae rhuad magnelau yn dychryn ei fron, 
Wrth wneuthuradwyon trwy fechgynfu'nllon - 
Y rhai sydd yn cwympo, er sefyll yn hardd, 
Fel blodau gan gorwyntyn cwympo'n yrardd. 


Mae'r meirch yn carlamu, a'u ffroenau'n | 
llawn mŵg, | 
Fel agerdd i'r wybren ddyrchafai mewn gŵg | 
Wrth weled rhai'n ewympooedd henifahardd, | 
Y march cryf a chyflym mewn ymffrost a. ,, ? 
chwardd. 


Ow! 'mhriod anwylgu sy'n ymladd yn awr, 
A myrddiwn yn ceisio rhoi ifywydilawr;  -, 
Wrth feddwlamdanofyngruddiauoeddhardd/ 7 
Sy'n awr wedi gwywo fel blodau yr ardd. Ek 


Os daw ef byth adref, diolchaf i Dduw, â 

Am ddychwel fy mhriod o'r fyddin yn fyw; 
— A gwelir fi eto yn heinif a hardd, > | “ 

A'm gruddiau'n adfywio fel blodau yr ardd. 
lONORON GLAN DWYRYD. 





D, Jenkins, Argraffydd, Aberysiwyth, MR 


